OKUTENDEREZA 
OKUSINZA 
 OKWEBAZA 


Ayi Mukama, Mukama waffe, erinnya lyo nga 
. lisinga nnyo mu. nsi yonna! eyassa ekitiibwa 
- kyo. okusinga eggulu. Zabbali 8:1- ; 


; Osaanidde, Ayi Mukama, okufüna ekitiibwa. 
-n 'ekitiibwa n'amaanyi: kubanga ggwe; Saa 
zA watonda ebintu byonna, era olw' okusam i : 
“kwo biri era byatondebwa. W 
; Okubikkulirwa 4: wA : 


Bwe mugulumiza. Muki 


gammwe gonna, nz € 
temuyinza kugenda wa 3 
Omubuulizi 12: :30 


Mukama ge maanyi gange n'oluyimba Iwange, era afuuse 
obulokozi bwange: ye Katonda wange, era ndimutegekera 
ekifo eky'okubeeramu; Katonda wa kitange, era 
ndimugulumiza. Okuva 15:2 

Ayi Mukama, ggwe Katonda wange; Ndikugulumiza, 
Nditendereza erinnya lyo; kubanga okoze eby'ekitalo; 
okuteesa kwo okw'edda kwesigwa n'amazima. Isaaya 25:1 


Bw'ati bw'ayogera Mukama nti Omugezi teyeenyumiriza 
mu magezi ge, n'omusajja ow'amaanyi teyeenyumiriza 
mu maanyi ge, n'omugagga teyeenyumiriza mu bugagga 
bwe. Naye oyo eyeenyumiriza yeenyumirwe mu kino, nti 
antegeera era antegeera, nga nze Mukama alaga ekisa, 
omusango n'obutuukirivu, mu nsi: kubanga ebyo bye 
nsanyukira, bw'ayogera Mukama. Yeremiya 9:23-24 


Awo ku nkomerero y'ennaku nze Nebukadduneeza ne 
nnyimusa amaaso gange mu ggulu, n'okutegeera kwange 
ne kudda gye ndi, ne nwa omukisa Oyo Ali Waggulu ennyo, 
ne tendereza era ne mmuwa ekitiibwa oyo omulamu 
emirembe gyonna, obufuzi bwe bwe bufuzi obutaggwaawo, 
era bwe bubwe obwakabaka buva ku mulembe okudda ku 
mulala: N'abatuuze bonna ku nsi batwalibwa ng'abatali 
kintu: era akola nga bw'ayagala mu ggye ery'omu ggulu 
ne mu bantu ababeera ku nsi: so tewali ayinza kuziyiza 
mukono gwe, oba okumugamba nti Okola ki? Kaakano nze 
Nebukadduneeza tendereza, ne mmugulumiza era mmuwa 
ekitiibwa Kabaka w'eggulu, ebikolwa bye byonna mazima, 
n'amakubo ge mazima: n'abo abatambulira mu malala 
asobola okunyooma. Danyeri 4:34-37 


Katonda kyeyava amugulumiza nnyo, n'amuwa erinnya 
erisinga amannya gonna. Erinnya lya Yesu buli kugulu 
okufukaamirira, eby'omu ggulu, n'eby'omu nsi, 
n'eby'omunsi; Era buli lulimi Iwatula nti Yesu Kristo ye 
Mukama waffe, Katonda Kitaffe aweebwe ekitiibwa. 
Abafiripi 2:9-11 


Enkomerero zonna ez'ensi zirijjukira era zikyukidde 
Mukama: n'ebika byonna eby'amawanga birisinza mu 
maaso go. Kubanga obwakabaka bwa Mukama: era ye 
mufuzi mu mawanga. Zabbuli 22:27-28 


Muwe Mukama, mmwe ab'amaanyi, muwe Mukama 
ekitiibwa n'amaanyi. Muwe Mukama ekitiibwa ekisaanira 
erinnya lye; musinze Mukama mu bulungi bw'obutukuvu. 
Zabbuli 29:1-2 


Ekitiibwa kyange kiyimbe okukutendereza, so si kusirika. 
Ayi Mukama ya ke a wange, ndikwebaza emirembe 
gyonna. Zabbuli 30:12 


Nja kwebaza Mukama buli kiseera: ettendo lye liribeera 
mu kamwa kange buli kiseera. Omwoyo gwange 
gulimwenyumiriza mu Mukama: abawombeefu baliwulira 
ne basanyuka. Ogulumize Mukama wamu nange, 
tugulumize erinnya lye wamu. Nanoonya Mukama, 
n'ampulira, n'annunula okuva mu kutya kwange kwonna. 
Zabbuli 34:1-4 


Mukole eddoboozi ery'essanyu eri Katonda, mmwe ensi 
zonna; Muyimba ekitiibwa ky'erinnya lye: ettendo lye 
liweebwe ekitiibwa. Gamba Katonda nti Nga oli wa ntiisa 
nnyo mu bikolwa byo! olw'obunene bw'amaanyi go 
abalabe bo baligondera ggwe. Ensi yonna erikusinza, era 
erikuyimbira; baliyimbira erinnya lyo. Selah. 

Zabbuli 66:1-4 


Muyimbire Katonda, muyimbe okutendereza erinnya lye: 
Mutendereze oyo eyeebagadde eggulu n'erinnya lye Yah, 
era musanyukire mu maaso ge. Taata w'abatali ba kitaawe, 
era omulamuzi wa bannamwandu, ye Katonda mu kifo kye 
ekitukuvu. Zabbuli 68:4-5 

Nditendereza erinnya lya Katonda n'oluyimba, 

era ndimugulumiza n'okwebaza. Zabbuli 69:30 


Amawanga gonna g'okoze galijja ne gasinza mu maaso 
go, Ayi Mukama; era aligulumiza erinnya lyo. Kubanga oli 
mukulu, era okola ebyewuunyisa: ggwe Katonda wekka. 
Zabbuli 86:9-10 

Ayi jjangu tusinze tufukaamirire: tufukamire mu maaso 
ga Mukama omutonzi waffe. Zabbuli 95:6 

Muwe Mukama, mmwe ebika by'abantu, muwe Mukama 
ekitiibwa n'amaanyi. Muwe Mukama ekitiibwa ekisaanira 
erinnya lye: Leeta ekiweebwayo, mujje mu mpya ze. 
Musinze Mukama mu bulungi obw'obutukuvu: mumutye 
mu maaso ge, ensi yonna. Zabbuli 96:7-9 


Mugulumize Mukama Katonda waffe, musinze ku ntebe 
y'ebigere bye; kubanga mutukuvu. Zabbuli 99:5 

Ggwe Katonda wange, era ndikutendereza: ggwe Katonda 
wange, ndikugulumiza. Omwebaze Mukama; kubanga 
mulungi: kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe 
gyonna. Zabbuli 118:28-29 


Ndisinza nga njolekera yeekaalu yo entukuvu, era 
nditendereza erinnya lyo olw'ekisa kyo n'amazima go: 
kubanga wagulumiza ekigambo kyo okusinga erinnya lyo 
Iyonna. Zabbuli 138:2 


Ndikugulumiza, Katonda wange, ggwe kabaka; era nja 
kuwa omukisa erinnya lyo emirembe n 'emirembe. Buli 
lunaku ndikuwa omukisa; era nditendereza erinnya lyo 
emirembe n'emirembe. Mukama mukulu, era 
atenderezebwa nnyo; era obukulu bwe tebunoonyezebwa. 
Zabbuli 145:1-3 


Mutendereze Mukama. Mukama mutendereze, ggwe 
emmeeme yange. Nga ndi mulamu nditendereza Mukama: 
Ndiyimba okutendereza Katonda wange nga nnina 
ekitonde kyonna. Zabbuli 146:1-2 

Buli ekirina omukka kitendereze Mukama. 

Mutendereze Mukama. Zabbuli 150:6 


